<5 









inTiirtg 



» JÉfc'^q 





£•^4 

^'.i 




5 >^ 






4 

'} 

■ 


p 


1 

h- 









/ 


I 


i 


I 






















[ 

t 


SORGAR - HÁTÍÐ 

i minníngu dauða 


KRISTJÁNS KONÚNGS 

Á T T U N D A, 

haldin í Reykjavík 

af 


visindastiptunum landsins 


8. dag Maí-mánaðar 1848. 



Reyfej avik. 

Prentuð í prentsmiðju landsins af H. Helgasyni. 

1 8 4 8 . 








I. 


S a u n g u r 

orktur af 

Rektor hins lærða skóla, 

Dr. Tlieol. j§veinbirni Eg^ilissyni. 

(súnginn af lcerisveinum skólans). 


1 - 

]þú veitir, drottinn, gæöin gó5 
til góöa hverjum lýðum; 
aö þínu boði búin stóð 
hver bót á rauna tíðum. 

"^ú blandar saman blítt og strítt, 
þú bindur saman fornt og nýtt 
á eðlis ferli fríðum. 

2 . 

5ú kónga gafst, þú kónga tókst, 
af kærleik jafnt og mildi; 
ráövöndum þegnum reynslu jókst, 
rétt sem þin spekin vildi. 

Og gjörvöll ríkij lýðir, lönd 
sér léku í þinni máttarhönd 
alveldis undir skildi. 


0 






4 


3 . 

Jú Friðrlk gafst, |)xi FriÖrik tókst, 
fann frelsisvottinn góða! 
IÞúKristJán gafst, þú Kristján tókst, 
þann konúng nientafróða! 

Áttnnda Kristján, kónga linoss, 

Jú kallaðir í burt frá oss! 
það hryggir hjörtu þjóða. 

4 . 

Og íslands börn við afhvarf hans 
umspennir treginn sterki, 
því vors hann efndi auönu lands 
í orði bæði og verki. 
íslenzka túngan, alþíng sett, 
umbót á skóla og prestastétt 
þess verða minnismerki. 

5 . 

Jau merkin lifa lát oss hjá, 
þú líknarstoðin blíða, 
þeim verkum láttu viðgáng fá 
veltandi strauminn tíða! 

]þú ræður stund og stað um heim, 
þú stórt og smátt um allan geim 
skapar með skipun fríða. 

6 . 

Snú barna þinna í gleði grát; 

þér geðjast hugsorg eigi. 
Endurminningu lifa lát 

lofsverka á hverjum degi. 

Sú endurminning eíli hug, 
sú endurminning veki dug, 
og hjörtun til þín hneigi! 





11 . 


R æ ð a 

flutt af forstööumanni prestaskólaus, 
Dr, TheoL Lector P, PétnrissynL 


Aldrei hafa nein tíðindi boriztfljótarmilli ijórðúnga 
lands þessa, enn harniasaga sú, aö konúngur vor, 
Kristján hinn áttundi, væri dáinn; og munum vér 
sjá, að |)etta er rétt hermt, þegar vér gætum þess, 
livaÖ liún var hraÖfleyg, og líka hins], Iivernig allt 
er vant aö vera seinfara innanum landiö, einkum á 
vetrardaginn, þá fréttir og feröir halda að miklu leiti 
kyrru fyrir og sérhver andleg lífshreifíng er vön að 
frjósa þar sem hún er komin, þángað til hún þyön- 
ar aptur af sólbráði sumarsins. En — þessiharma- 
saga flaug á fám dögum vestan af landsenda bæði 
norður og eins híngaö suður. Heniii var skotið inní 
landið og hún hljóp eins oghræfareldurum alltland. 
Hun mætti hvorki frosti né farartálma, því það var 
eins og hún færi aöra leiö, eins oghúnflýgi úr einu 
hjarta í annað; en — lijörtu Islendínga eru Iieit; 
því þar er ætíð heitt, sem elskan er íyrir. 

Jað eru til ósýnileg bönd, sem teingja saman 
hjörtu einstakra manna og heilla þjóða og þaðan 



6 


sprettur allur félagsskapur og fyóðlíf, og það er 
eins og jþessi hin mikla harmafregn hafi lesið sig 
eptir fessum ósýnilegu streingjiim og |)annig runn- 
ið úr eins í annars hjarta; þaö er eins og |)jóðerni 
vort hafi komizt við og titrað, þegar hann dó, sem 
allra konúnga mest hefur glæöt það og að því hlynnt. 
Jað er þvi heldur ekki furða, |)ó hjörtu vor séu 
sárlega snortin og söknuður vor sé sviÖamikill, 
f)ví vér höfum eptir ágsetum konúngi aö sjá. 

5að er óhætt að fullyrða liér — sem er alræmi 
og öllum ber saman um — að einginn Danakon- 
úngur hefur verið eins vitur og menntaöur og Krist- 
jÁjv hinn áttundi, og að hann var ágæta vel að sér 
um flesta hluti og lét f)að ásannast í öllum stjórn- 
araðgjöröum sínum, hve mjög hann unni vísindum 
og allri menntan. ^essi sannleiki ersvo fijóökunn- 
ur, svo alkunnur á Norðurlöndum og víöar, aö fiað 
væri ótilhlýöilegt að fara um hann fleiri oröum, eða 
leiða Tök að f^ri, sem lifir í allra brjósti og leikur 
á allra vörum, sem lýsir sér í öllum gjörðum hans, 
og skýn jafnvel útúr þessari mynd hans, er vér 
höfum hér fyrir augum vorum og sem enn f)á star- 
ií á oss með sínu djúpsæra augnatilliti og sínum 
milda hátignarsvip! 

5uð verður heldur ekki heimtað af mér, að 
leggja dóm á ríkisstjórn Kristjáivs konúngs átt- 
unda, aöþvíleiti sem Danmörku snertir; bæðimun 
f)að vera örðugt að svo stöddu aö gjöra þetta rétt 
og hlutdrægnislaust og lika er f)aö þeim ætlaö, sera 
rita Danmerkursögu; en — þó nú sem stendur 
kunni sitt að sýnast hverjum um það, hve mildu 
hefur orðið ágeingt í Danmörku síðan hann kom 
til rikis, þá er ekki einhlýtt að byggja dóm sinn á 
því, síst meðan ekki er leingra frá liðið, því margt 
mundi þar koma til íhugunar. En — samt sem áð- 




7 


ur, má {)ó fullyröa bæöi J)að, að {)b hann væri eiii- 
valdur, vildi hanii þó fara jafn varlega og vitur- 
lega, og fór [)ví opt að ráðum þeirra manna, sem 
voru orðnir þvældir í skóla reynslunnar, og líka 
hitt, aö rikisstjórn hans var svo stutt, að honum 
vannst ekki aldur til, að sjá uppskéru þess er hann 
sáði. Hann sáöi í allar áttir og bjó allt í haginn 
fyrir ókomna tíniann, og því er það ókomni tímínn, 
sem einn getur fellt áreyðanlegan dóm um ríkis- 
stjórn hans. En — þó yfirstandandi timinn beri 
enn þá margar gjörðir hans huldar i skauti sínu, 
má þó hæði segja yfirhöfuö, að ríkisár hans voru 
Danmörku happasæl, og eins óhætt fullyrða, að 
D anir hafa aldrei áður á jafnstuttu timabili (ogsiö- 
ann hann tók konúngdóm) tekið öðrum eins fram- 
förum í andlegu fjöri, eða iiáð öðrum eins lífsþroska; 
og það er ekki efunarmál, að hann átti í því mik- 
inn og góðan þáttj þó hann að hinu leitinu 
jafnframt vildi leiða hinn vaknaða frelsisanda með 
hyggindum og stillíngu. KristjAn hinn áttundi mun 
því, einnig í þessu tilliti ætíð veröa talinn, þegar 
góðra og mikilla konúnga er getið; og, meöan 
nokkur vísindaneisti lifir á Norðurlöndum, mun það 
haft fyrir satt, að hann ekki einúngis verndaði og 
eíldi þau umfram ílesta aðra konúnga, heldiir og 
líka hitt, sem er svo fágætt, að liann var sjálfur 
einhver hinn mesti vísindaniaður. 

5aö er nú eðlilegt, þegar jafn vitur og góöur 
höfðíngi situr að ríkjum og Kristján konúngur átt- 
undi var, að það hafi heillarík áhrif, jafnvel á út- 
kjálka ríkisins, sem annars eru vanir að verða út- 
undan og fara á mis við flestar þær endurbætur, 
sem miða til að glæða fjör og frelsi þjóðarinnar, og 
þarf því ekki annaö enn þekkíngu á því, hve ágæt- 
ur konúngur KristjAn áttundi var, til að geta getið 


8 


því nærri, að Íslendíngum muni hafa staðið einhver 
heill af rikisstjórn hans. 

En — fió er þetta almenna sjónarmið eingan- 
veginn einhlýtt, fiegar vér ætlum að rennahuganum 
yíir stjórnaraðgjörðir KristjXns áttunda Islandi 
viðvíkjandi, eins og það líka mundi leiða oss til að 
leggja ofliarðan dóm á hina fyrri Danakonúnga, 
ef vér ætluðum aö dæma þá og stjórn fieirra í Dan- 
mörku, eþtir þekkíngar skorti þeirra á landsháttum 
hér, afskiptaleysi þeirra af stjórn landsins og öllu 
því, sem hér hefur farið aflaga og komið Islandi á 
kaldan klaka. 

Vér verðum að skoða Kristjín áttunda frá því 
sjónarmiöi, sem er hinum miklu og góðu konúngum 
sameigínlegt, að kærleiki þeirra er eins heitur al- 
staðar í ríki þeirra, að þeir láta ást og umhyggju 
sína ná jafnt til allra þegna sinna; og þetta 
gjörði Kristján áttundi; hann unni okkur Islend- 
ingum ekki síður enn Dönum; en — vitska hans 
og mildi byrtist því Ijósar og betur hjá okkur enn 
þeim, sem hann sá, að við þurftumþess heldur við, 
að við vorum miklu skemra komnir í allri menntun, 
að framfarir okkar voru bundnar miklu meirí erfið- 
leikum og að minni rækt hafði veríð lögð víð okk- 
ur um lánga æfi. ^^ssvegna fór hann með okkur 
eins og góður og ástríkur faðir fer með börn sín, 
sem hann er að reyna til að koma í menníngu með 
því að æfa sálar gáfur og líkama krapta þeirra, 
Og er þetta hið mesta lof, sem sagt veröur um ein- 
valdan konúng, að hjá honum sé sanifara kærleikur 
og vitska, því það er eins fagurt og það er fágætt! 
Vér þurfum því ekki að leíta Kristjáni áttunda lofs 
meö því að bera hann saman við Iiina fyrri Dan- 
merkur konúnga; og það væri ótilhlýðilegt að meiða 
minningu hans, með þvi að ryfja upp rauiiir okkar 



9 


á hinum liðnu öldum. Minnustum heldur hins með 

9 

viðkvæmu þakklæti, hve margt hann gjörði vel til 
okkar og hvað hann var okkur góður! 

En — hvernig á jeg að lýsa gæðsku hans viö 

okkur Islendínga? á jeg að telja upp sérhverja til- 

skipunhans, sérhverja þá endurbót, sem hann gjöröi 

í andlegum og veraldlegum efnum landinu til við- 

réttíngar? Að vísu væri þetta nóg; því þær standa 

, hver um sig eins og ævarandi minnisvarðar hans í 

hjörtum allra Islendínga; en — þó vildi jeg helzt 

benda til þess, hvernig þær hafa allar upptök sín 

úr sömu djúpbyggnis - og gæðsku-rót. 

l einhver veröur altekinn af hættulegri inn- 

[ vortis veiki, þá kemur ekki kák aö haldi, eða nein 

útvortis meðöl; heldur verður að komast að upptök- 

um og tilefni sjukleikans, til þess bót verði á hon- 

um ráðin, Eins er lika varið vanheilsuheilla þjóða; 

• 

tilskipanir og réttarbætur geta, ef til vill, græöt út- 
vortis sár og meinsemdír; þær geta tiltekið alla hina 
ytri niðurskipun þjóðfélagsins, og réttindi og skyld- 
ur einstakra lima þess. En — sé vanheilsan and- 
leg, þá veita þær ekki nema stundarfrið og fróun; 
sé andlegur dauði kominn inní þjóðfélagið, og far- 
inn aö heltaka hjartataugar þjóðarinnar, það er aö 
skilja: þjóöerniö sjálft, þá verður ekki ráðin bót 
á því til hlýtar meö neinum útvortis aðgjörðum; 
heldur veröur lækníngin að byrja í hjarta þjóðarinn- 
> ar; hún verður aö byrja á þjóðerninu sjálfu; pað 

verður aö fá í sig nýan il og nýa lífsglæðingu ^ til 
þess aö geta rekiö dauðann á ílótta og lífgað og 
vermt upp aptur þjóðarlíkamann. 

Var það þá ekki jafn viturlegt og mildilegt af 
KristjIni áttunda, þegar hann gaf okkur alþíng, 
og kallaði þaö sjálíur svOj og sagðist vilja, að þaö 



10 


væri lagab sem mest yrði eptir alþíngi hinu 
forna og sett á Jíngvelli, ef þess væri kostur? 
Siiart hann þar ekki hjörtu allra sannra Islend- 
ínga í f)eirra innstu og dýpstu rótum? Er ekki al- 
f)íng og Jíngvöllur undirsíaða þjóðernis okkar? eða 
getum viö talið |)jóðfélagi okkar nokkurn f)ann hlut 
til gyldis, sem eigi sér ekki rót í f)essum gömlu 
nöfnum? Hér er nú ekki verið aö tala um f^að, að 
hve miklu leiti þessu heíði oröið viökomiö, hvort 
það hefði átt við f)arfir þessa tíma að laga hið nýa 
alþíng eptir hinu forna, eða setjaþaðá 5i»£ívelli; 
því um þetta getur ætlan manna veriö ýmisleg og 
það var ekki heimtandi af Konúiigi, að hann gæti 
skorið úr þvi, sem landsmenn sjálfa hefur svo mjög 
ágreint um, þó þeir væru nákunnugir bæði afstöðu 
Jíngvallar og öllum landsliáttum. En —hvað 
sem því liður, þá er hitt óyggjandi, að sérhver sá, 
sem ann fósturjörðu sinni hugástum, ber alþíng og 
Jíngvöll í hjarta sínu; og það er einmiðt þessi 
kærleikur og aðdáanlega nákvæmni, sem lýsir sér í 
alþíngisgjöf KristjIns áttunda og sem vér helzt 
eigum aö taka til greina. ^aö er eins og hann haíi 
ekki einúngis kynnt sér sögu okkar Íslendínga og 
þókt vænt um atgjörfi þjóðarinnar, meðan hún var 
med öllu frelsi og Qöri; heldur er þad eins oghann 
hafi lifað upp alla raiinasögu okkar síðan og fund- 
iö til þess í hjarta sínu, hvernig þjóðinni smámsam- 
an hnignaði og hvernig það atvikaöist; því það 
er ómögulegt, að hann hefði valið oröin: alþíng 
og tíl að vekja okkiii* með, nema hann 

hefði sjálfur fundið til afls og þýöíngar þeirra, nema 
hann hefði glögglega séð, að í þeim bjó kjarni og 
hugsjón sögunnar, og að þar sem hin sanna saga 
hætti, þar byrjaöi dauðasagan. Hann ætlaði aö endur- 
skapa Islendínga sögu ogbyrja hana aptur niður við 





> 


11 


rætur. En — |)etta f)ókti sumum okkar óráö og 
hættuspil, og f>á óaði viö svo stórkostlegum breyt- 
ínguni 5 f)ví þaö er eiiikenni antllegs tlauöa — eins 
og líka sælunnar og liins algjöröa lífsins — að finna 
ekki til neinna meina. 

Konúngur kom f^ó vilja sínum fram, og vér 
feingum alþíng, og þó því væri komiö nokkuö 
ööruvísi fyrlr, enn hann haföi í fyrstu tilætlaö, fór 
þó svo, sem hann hugöi, aö þjóÖin vaknaöi- ^eg- 
ar vér nú gætum þess, hvernig einvaltla konúnga 
er vant að gylúa einu, þó þjóöirnar sofi, hvernig 
þeir einatt leitast við aö bælaniður frelsisandann og 
unibrot hans; og vér hins vegar íhugumj hvernig 
Kristjí^ áttundi reyncli meÖ öllu móti til aÖ lífga 
þjóðerni okkar og glæða bjá okkur félagsanda; en 
að vér, að minnsta kosti í fyrstunni, tókum því held- 
ur dræmt og dauílega, þá sjáum vér, aö þessi aö- 
ferÖ er gagnstæö hinni, sem vant er aö hafa, og eru 
þaÖ ekki öfgar, að þessa muni vera færri dæmi, 
En— þar sem jeg sagöi, að Kristján áttundi heföi 
meö ö/lu móti reynt til aö glæða þjóöerni okkar, þá 
var meiníngmin sú, aö allar stjórnaraögjöröir hans 
viövjkjandi Islandi, hafi helzt lotiÖ að þessu , og aö 
þær hafi sprottiö afdjúphyggni og gæösku, Ef leiða 
þyrfti fleyri rök aö þessu, hvaö ætti eg þá heldur 
aö taka til dæmis, enn þá tilskipun hans, aö eing- 
inn meigi fá embætti á Islandi, nema hann skilji 
íslenzku og geti nokkurnveginn talaö bana? Jað 
var eptir öðrum eins konúngi, að bera viröingu fyr- 
ir því máli, sem er konúnga ættar og eldra enn 
flestar konúnga ættir; þaö var eptir viturleik hans að 
hugleiöa, hvernig máliö er móöir þjóöernisins pg aö 
þjóöerni voru miinöi þá fyrst geta vegnaÖ vel og þaö 
lifað leingi í landinu, ef það heiðraöi þetta foreldri 
sitt og heíÖi það í metuni; en — hvorutveggju er 


12 


hætta búin, ef þeir komast til valcla og eigaað ráða 
fyrir öðrum, sem skilja ekki málið og, ef til vill, ó- 
virða það. 

Úr því alþíng komst á að boöi konúiigs, f)á 
renna nú að miklu leiti saman aðgjörðir hans og 
{)ess; því það var fyrirætlan hans, að kalla þjóöina 
til ráðaneytis og lifandi samvinnu til að efla með 
því heillir hennar, og þarf ekki annað enn benda 
til alþíngistíöindanna til aðsýna, hvemikluhef- 
ur oröið ágeingt í andlegum og veraldlegum efnum 
ekki á leingri tíma. Jeg ætla ekki að nefna þær 
réttarbætur, sem viðvíkja einstöku stéttum eða sveit- 
um og sem miöa til að koma betra skipulagi á, 
kippa ýmsu í liðinn, sem aflaga fór og hjálpa við 
atvinnuvegum; ekki ætla jeg heldur að minnast á 
endurbót skattalöggjafarinnar, þó hún snerti allt 
landið og miði til að koma réttum jöfnuði á gjöld 
almenníngs; því þetta yrði oflángt mál* 

Ilér vil jeg aöeins geta þess, hve Ijúflega Krist- 
jÁN áttundi tók undir aö gefa Lslendíngum frjálsa 
verzlun viö allar þjóðir. J^gítr vér gætum þess, 
hve mjög verzlunarfrelsi okkar ríður í bága við verzl- 
un Dana, þá getum vér bezt matið rétt þá einurð 
og gæÖskii, sem þarf til að taka vel undir þetta 
mál. Eðallyndi hans skýn hér svo skært og fagurt, 
að það yrði ekki bjartara, þó það væri skoðað i 
skugga þeirrar aldar, þegar verzlan Islendínga var 
einokuð og seld þeim í hendur, sem bezt bauð. 

En — ætti jeg þá að gleyma afskiptum Krist- 
jÁivs áttunda af vísindum og andlegri menntun Is- 
lands? þar sem þó öll menntan þjóöanna, sannur 
félagsandi og þjóóerni verður að draga að sér vísinda 
anda og getur ekki án þess lifað til leingdar; því 
það er allt í ætt viö vísindin, sem er gott og fag- 
urt og það breiðist með þeim út um löndin, og allt 



13 


verður að fá sér eiiihvern stuðníng af þeini, því ann- 
ars áettur þaö sundur og hrynur, eöa líður hjá eins 
og draumur. Og hvar ætti betur við að minnast á 
t^etta, hvar ætti betur við að blessa minníngu Krist- 
jÁivs áttunda einkanlega í þessu tilliti, enn í |)essum 
sal, i þessu húsi, sem er bustaður bókmenntanna, 
sem er visindunum helgað og sem einmiöt á honum 
að þakka tilveru sina? 

Við |)ví var að búast, að þessi mikli' vinur og 
verndari vísindanna mundi ekki láta hinn læröa 
skóla hér fara varhluta af þeirri íoöurlegu umhyg^u, 
sem hann bar fyrir þeim í öllu ríki sínu. Hann var 
heldur ekki leingi að koma á þeirri stórvægilegu 
endurbót látínu-skólans, sem áður hafði verið í ráða- 
gjörð og að nokkru leiti undirbúin um leingri tíma. 
Fyrir hans tilstilli hefur nú þessi skóli feingið þá 
bót, sem oss er öllum kunnug og sem allir verða 
að kannast við, nema þeir annaðhvort ekki vilji sjá 
hiö sanna, eöa séu með öllu ókunnugir, því hún er 
svo mikil, að skólinn mun þegar ekki þurfa að standa 
lángt á baki bræðra sinna erlendis; en — það sem, 
að minni ætlan, er þó einna mest í variö, er þetta: 
að, auk hinna iifandi mála, sem hér eru nú fleiri 
kennd enn áður og sem opnuð er með samgánga 
milli þjóöernisinsoghinnaralþjóölegu menntunar, þá 
er nú lángtum meiri rækt^ lögð við mál okkar enn 
áöur, því nú hefur það náð hér fullkomnum rétti 
sínum; og á því ríður ekki lítiö; því máliö er móö- 
ir þjóöernisins; en — þjóðernið er undirstaða þjóð- 
arlífsins* 

Ekki get jeg heldur geingið þeigjandi fram hjá 
prestaskólanum, sem KristjIjí áttundi reysti hér 
meö framkvæmdarsömum og kröptugum konúngs 
vilja, eptir bón þjóðarinnar og tillögum flutníngs^ 
manna hennar. Að þessu vatt hann því bráðari bug, 



14 


sem hann sá, að anclleg uppfræöíng alþýðu muiidi, 
eins hér og í hverju öðrii landi, verða að spretta upp 
úr landinu sjálfu, til f)ess hún geti náö jafnt yfirog 
oröið alnienn, og aö sérhvert land verður að eiga 
sér einhverja þá stiptun, er samþýði vísindalegar og 
háleitar hugsjónir guöfræöinnar við þann hugmynda- 
hríng, sem snýst um hinar lægri stöövar lífsins. 
5aö var tilætlun Kristjáns áttunda, að þessi presta- 
skóli undirbyggi prestaefni undir kennimannsem- 
bætti og gjörði þá, sem í hann gánga, svo úrgaröi, 
að hin andlega stétt hér á landi næöi með tímanum 
viölíkri menntun og hún færíöörum löndum. Krist- 
jÁN áttundi þekkti gjörla hið innra andlega samband, 
sem er milli kristinnar trúar, vísindanna og almenn- 
ings uppfræðíngar;-.liann þekkti gjörla skyldugleika 
kirkjunnar og skólans; eins og hann var vísinda- 
maöur, svo var Iiann líka trúmaður; þess vegna unni 
hann einnig kennidóniinum og vildi, að hann væri 
svo menntaöur, að hann gæti lýst öðrum með lofs- 
verðu dæmi í öllu þvi, sem er gott og fagurt; og 
ber Island þessa miklar menjarbæðií stofnun presta 
skólans og endurbót hins læröa skóla; og þessum 
bæ er heldur ekki lítill feguröarauki í þessu skóla- 
húsi og í hinni veglegu dómkirkju, sem enn er í 
smíðum. Kristján áttundi vildi jafnan, að hið innra 
ogytra sambyði hvað öðru,!að hugsjónin samsvaraði 
búníngi sínum; þessvegna vildi hann og, að öll 
helgihöld færu í sniðum og að guöshús væru svo- 
leiðis prýdd, að þau sambyðu þeirri guðsdýrkun, 
sem á að vera í anda og sannleika, að þau sambyöu 
fegurðartilfinnaninni, því hún er gróðursett af hon- 
um, sem er faðir allrar fegurðar og reglu. Jað er 
líka sannspurt, að Krístján áttundi lét sér mjög 
um þaö liugað, aö dómkirkjan hér) yrði vegleg og 
vönduð og að hann sjálfur hafiii nákvæmt eptirlit á 



15 


uppdrætti híissiiis; og er það liverjuiu manui auð- 
sætt 5 að þessháttar nákvæmui hefur sprottið úr 
kristilegri feguröarrótj og af kærleika hans til ís- 
lendínga, eins og það er nýr vottur f)ess, hvernig 
hann let sér annt um að prýða og efla Reykjavík- 
urbæ, sem hann í mörgu íleiru hefur látið ásannast. 

Jannig hefur Kuistján koniingur áttundi með 
öllu móti reynt til aö efla heillir Isleudínga; fyrir 
lians tilhlutun eru öll þjóðarmálefui komin á ein- 
hverja hreifíngu og hvar sem á landiö er litið, f)á 
er nafn hans allstaöar ritað meö skýru letri, sem 
heilar aldir fá ekki útskafiö; en — grafletur hans 
er ritað í hjörtum Islendinga með stöfum elskunnar, 
sem ekki deyr, af því hón er sterkari enn dauðinn. 

Kristj.1n áttiindi efldi ekki einúngis sjálfur Islands 
heillir,heldur gafhann okkur líka von um, að verkisínu 
mundi veröa haldið áfram, f)ó sín missti við, meðþví 
hann optar enn einusinni sagði Islendíngum, að sonur 
sinn mundi láta sér um þaÖ hugað að efla Islands hag, 
og þetta voru ekki eintóm fagurmæli; það voru að 
vísu fögur orð, en þau voru líka efnis mikil og vel 
til þess fallin, að gjöra Kristján áttunda okkur 
ennþá minnisstæöari, ef þess væri auðið; því þau 
sýna okkur, hvernig hann sjálfur leit á aögjörðir 
sínar og skoöaði þær eins og byrjun og undirbóníng 
ókomna tímans, og það líf, sem hann kveikti í þjóöar- 
málefnum okkar, eins ogglæðíngu enn meiraíjörs og 
frelsis; oglíkasýna þau, að mildi lians við okkur Is- 
lendínga var ekki snögglegt góövildar uppþot, sem 
kemur fljótt og fer eins fljótt aptur, líkt og sólarglampi 
á sjóarbáru; heldur var hún bygð á hyggindiim og 
samfara umhugsun um forlög okkar eptirleidis, hún 
var djúpt gróðursett og náteingd föðurástinni, rétt 
eins og hún rinni til okkar um hjarta sonar hans. 
íess vegna treystum vérþvíog, að hann, sem byrj- 



16 


aö hefur rikisstjóm sína með ^ví að ávhina ser 
lijörtu og hylli allra Daua, muni líka gefast okkur 
vel. £n — |)ó munum vér aldrei gleyma því, aðþó 
margt kunni að veröa blómlegra hér á landi eptir 
enn áðiir, þó ókomni tíminn rétti að okkur tóinar 
TÓsir, |>á spretta þær jþó upp af rótum f^eim, sem 
KristjIn áttundi hefur gróöursett, og veröa ekki 
slitnar frá minníngu hans, nema meö því að ónýta 
og tæta í sundur sögu okkar og sannleikann; en 
það getur einginn; sízt nokkur sáj sem ann hvoru- 
tveggju og er góður Islendíngur, 


En — í öllu sem viöber og fram við oss kem- 
ur, |)ekkjum vér þína handleiðslu drottinn! f)ú ræð- 
ur fyrir lífi og dauða og ræður jafnan vel, því þínir 
vegir eru miskun og trúfesti. Jú gafst oss góöan 
konúng, þar sem Kristján áttundi var; hann var 
verkfæri í ^inni hendi, tilað efla heillir f)essalands; 
þú hefur kallað hann aptur til þín, til þess ríkis, sem 
ekki er af þessum heimi, og sett hann þar yfir annað 
meira. En — þú hefur ekki sleppt af oss hendinni fyr- 
ir þaö, því þú sleppir eingum, sem ekki sleppir þér; 
þú ert allt umfaðmandi kraptur og speki og gæzka, 
og hefur forlög þjóöanna og hjörtu konúnganna í 
þinni hendi. Láttu nú þann konúng, sem kominn 
er aptur til ríkis í Danmörku, verða oss góöan og 
mildan, eins og faöir hans Kristján áttundi var; 
blessaðu ríkisstjórn hans og efldu hann í öllugóðu; 
geföu okkur öllum þann frið og það frelsi, sem 
sprettur frá þér og leiöir til þín, þá erum vér 
gódir þegnar og þin börn. En þaö er gott að vera 
þinn þegn og þitt barn, því þú ert konúngur kon- 
úngannaogkærleikurinnsjálfur. $itt er ríkið, mátt- 
urinn og dýrðin að eilífu. Amen. 





17 


III. 

S a u n g u r 

orktur af 

skólakennara Thorarensen. 
(súnginn af lærisveinum skólans). 


1 . 

Hann féll, þá hæst hans heiður skein, 

harmdauði láði’ og þegiium. 

Jjóöar - félagsins margföld mein 

niýkti hann huga gegnum; 
vizka hans, afl og ást 

eingum hans þegna hrást — 

það brast, en trygða tár 

trúnaðarheit og klár 

herma frá hörmum megnum. 

2 . 

Drottinn, sem landa og l;fða ráð 
leiðir í miskun skærri! 
þó hegníngin oss hrelli bráð, 
er hjálp þín meiri og stærri. 






18 


Ásjóii þín ástar-blíð 
aumki nú hreldan lýð! 

5ú einn kant bæta bezt 
böl það, er hlutum mest. 
Veikstöddum vert oss nærri 

3 . 

Ó guð, |)ú gefur veraldar völd 
og veitir konúngdóma! 
óvina ráð, f)ó reynist köld, 
ríkinu leið til sóma. 

Veittu f)jóðinni f)or! 
f)jóökonúngs blessa spor! 
5íns máttar sigur - sól 
sífelt hans konúngstól 
láti í vegsemd Ijóma! 



t, 






















V 




















































